“ 


iW 


DAFYDD REES YN 


NGHAERFYRDDIN. 











Boreu dydd Mercher, Mawrth y l3eg, 1888, talodd 

Dafydd Rees y gosp ddiweddaf yn Ngharchar Caerfyrddin am 
ei weithred anfad o lofruddio Thomas Devies yn Llanelli — 
Aeth Berry, y crogwr, ir.gell am bedair mynêd i Wyth, a | 
hysbysodd y dyn du fod ej fynydau olaf wedi dyfod, | 
Yr oedd Reês yn wylo yn dost, ond bu yn hollol dawel. | 
Awd allan o'r gell**r grogbren, a chymerodd Rees ei safle 

dan y pren Darllenai yr offeiriad y gwasanaeth gyda llais 

crynedig. Gosodwyd y cap gwyn &ros wyneb Rees, a 

rhwymwyd y rhaff yn ddiogel. Tynwyd y follt; a chydag 

un ergyd cwympodd Rees allan or golwg. Mewn 3) eiliad 

ar ol gadael y gell, ba y cwbl drosodd. Y mae y dyn 

anffodus wedi gwneyd cyffesiad o'i euogrwydd, yr hyn sydŵ 








ŵ eto heb ei gyhoeddi, 
Yn ngharchar tref Caerfyrddin, ( - i 
Y trydydd dydd ar ddeg MAN 
'k O'r trydydd mis o'r flwyddyn, 


7 

Fe welwyd dedfryd deg UM? 

Yn cael eì chario allan A 
Ar Dafydd Rees, y llanc )» A 

Lofruddiodd 'Thomus Davies 27... 
Wrth dd'od yn oì o'r base,” 


Cyfedi wnaeth yn foreu 
I gael ei claf bryd 
Cyn eael ei ddwyn i'r grogbren / a 
A'i hyrddio ffwrdd o'r byd; “ <> 








GE ——— 


bu 


| 
| 





— 
A yn, 





2 


Anesmwyth iawn edrychai, 
A gwelw oedd eì wedd, 

Wrth fedd wl pa'mor fuan 
Y byddai yn ei fedd, 


'Fe ddaeth y crogŵr Berry, 


Ac at ei orchwyl geth 
I rwymo'r drwg reithred wr, 
Ai wneyd yn hoÌlol gaeth ; 


Ond ust! mae'r gloch an gladdol 


_ Xn araf seinio'n b rudd ; ; 
Mebryngir Rees i'r grogbren 
A deigryn ar ei rudd. 





Ynsefyll no 
Âr ben yy ' 

A gwran dn ey wa: 
Amgwddol, ef o Ua: W 


Ond dacw wes hen Ange 


Yn tŷ ynu'r toil yn rhwythh 
Gau yrw'r dyt rhwy modig—. 
Fel mellten wyllt o'i ym 


Y faner ddu ddyrchafwyd,” 
Er dangos i-bob un 
'Tu allan i'r hen garchar 
Mai crogi go 'dd y dyn. 
Mor chwithig ydoedd gweled 
Llanc tri-»zr-ugain oed 
Ar grogbren am lefruddio 
Dyn na wnaeth ddrwg erioed ! s 


4 


"Rol dwyn eu plant i fyny 
Yn dyner iawn o'r crŵa, 

Nid yw rhieni'n gwybod 
Eu tynged na pha bryd ; 

Ond bydded hyn yn rhybudd ' 
X fechgyn ieuainc lion 


Hen Walia, gwlad y Beiblau, 


Tr ar y ddaear hon. 











tY 


EXECUTION 


Of DAVID RER8 at 


CARMARTHEN. 


Exactly at 8 o'clock on Tuesday mornïag, Mareh 13, Pavid 
Rees paid the last penalty of the law for the murder of 'Fhomas 
Davies at. Llanelly on the 12th of. November, 1887. At four 
wninutes to 8, Berry entered the condemned celÌ, The prisoner 
was weeping bitterly, bwt he submìtted to be pinîoned in perfect 
guietness, and then, supported by bŵo waerders, went to meet 
his doom. Having been iylaceed in position, and his legsabrapped, 
the white cap was drawn-over his faee, the chapiaia continuing 
yeading the servi whieh the'prisoner, with ô*htek, eb6Led, 
voice, responded auttibly, The rope was adjusted, the bolt :& 








the back of the platform was drawn. and with a ahght jerk Rees. 


fell out of sight, and im 90 seconds from the moinont of leaving 
the cell all was over, and the black flag was rag unin tlie frent 
of the Gaol. | He has made a confession of hìs guìlt, but it has 
mot been pnblished yet. 





Ôn Tuesday, March the thirteenth 

— Withio Uarmarthen Jail, 

The Law did have its vengeânoe, 
And seldom does it fail ; 

The blood of Thomas Davies 
For Justice loud did cry, 

And David Bees of Dafen 

That morning there did die. 


'» 
* 


That morning did the sunshine 
Seem brighter than bcfore 
But Rees its glorious splendour 
Again would see no more; 


AU teyr irsu HA 








4 





_ “His cheek was pale aud sallow 
His eye did shew a fear, “ 
To think he'd lost for ever 

His friends aud parents dear. 


The Bangman, Berry, fastened 
o His arms and legs so sound 
^v '. That in his dying struggles 
“. _ .He might not him confound ; 
But hark ! '! the bellis tolling o m 
"' <> With notes subdued and low, a 
And sìowly the procession 
Across the yard do go. 


“^v 'The seaffold now is reachêd, 
ay — And Rees thee t-kes his place, 
Thechaplain ìs reciting 
His werdd of hope and grace; 
*,”  Weiow now Berry hestens 
And pulls the bolt away— 
rr Down drops tbe hspless viotim 
Tom out the lightof day? 





And now npor-the flagstaff 
The Black flag there is seen 
That those outside the prison 
May kuow the deed is done ; “e 
a . . The man of three-and twenty 
R Who killed his fellow-man 
For greeu and love of money 
Has paid the Law's demand. 


Fond parents may so tender 
Their children kindiy train, 
But none cau tell their actions, “ 
Orifthejr deeds will pain); 
MU let this be & warning 
Ta all withio this land 
To keep from evil doings, 
And wth the-Right to stand. 








